Kandi mubane neza, mubigiranye umutima 
mwiza, mubabarirane, nkuko Imana kubwa 
Kristo yabababariye. 


ABEFESO 4:32 


kt 


Niba ubwoko bwanjye bwitiriwe izina ryanjye, bicisha bugufi, 
bagasenga, bakanshakira mu maso, bakava mu nzira zabo mbi; 
ni bwo nzumva mvuye mu ijuru, mbababarire ibyaha byabo, 
kandi nzakiza igihugu cyabo. 2 Ngoma 7:14 


Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, icyaha cye gitwikiriwe. 
ZABURI 32: 1 


Ariko we, kubera impuhwe, yababariye ibicumuro byabo, ariko 
ntabarimbura: yego, inshuro nyinshi yahinduye uburakari bwe, 
ntiyamurakarira uburakari bwe bwose. ZABURI 78:38 


Wababariye ibicumuro by'ubwoko bwawe, wapfutse ibyaha byabo 
byose. Sela. ZABURI 85: 2 


Kuberako wowe, Mwami, uri mwiza, kandi witeguye kubabarira; 
n'imbabazi nyinshi ku baguhamagarira bose. ZABURI 86: 5 


Niba wowe, Mwami, ugomba kwerekana ibicumuro, Mwami, ninde 
uzahagarara? Ariko hariho imbabazi hamwe nawe, kugirango 
utinye. ZABURI 130: 3-4 


Kuberako nimubabarira abantu ibicumuro byabo, So wo mwijuru 
nawe azakubabarira: Ariko nimutababarira abantu ibicumuro 
byabo, kandi So ntazabababarira ibicumuro byanyu. 

MATAYO 6: 14-15 


Ntimucire urubanza, kandi ntuzacirwa urubanza: ntimucire 
urubanza, kandi ntuzacirwaho iteka: mubabarire, kandi 
muzababarirwa: LUKE 6:37 


Yesu aramusubiza aramubwira ati: Simoni, mfite icyo nkubwira. 
Na we ati, Databuja, vuga. Hariho umwenda runaka wari ufite 
imyenda ibiri: umwe yagurijwe amafaranga magana atanu, undi 
mirongo itanu. Kandi igihe ntacyo bari bafite cyo kwishyura, 
yababariye yeruye bombi. Mbwira rero, ninde muri bo 
uzamukunda cyane? Simoni aramusubiza ati: Ndakeka yuko we, 
uwo yababariye cyane. Aramubwira ati: "Waciriye urubanza neza. 
Ahindukirira wa mugore, abwira Simoni ati: "Urabona uyu 
mugore?" Ninjiye mu nzu yawe, ntabwo wampaye amazi 
y'ibirenge byanjye, ariko yogeje ibirenge byanjye amarira, 
abahanagura umusatsi wo mu mutwe. Ntabwo wansomye, ariko 
uyu mugore kuva igihe ninjiriye ntiyahwemye gusoma ibirenge 
byanjye. Ntabwo wasize amavuta umutwe wanjye, ariko uyu 
mugore yasize amavuta ibirenge byanjye amavuta. Ni cyo 
gitumye nkubwira ko ibyaha bye ari byinshi, byababariwe; kuko 
yakundaga byinshi: ariko kubabarirwa bike, urukundo rumwe ni 
ruto. Aramubwira ati: Ibyaha byawe birababariwe. LUKE 7: 40-48 


Witondere: Niba umuvandimwe wawe akugiriye nabi, wamagane; 
kandi niba yihannye, umubabarire. Niba akugucumuyeho inshuro 
zirindwi ku munsi, kandi karindwi ku munsi akaguhindukirira, 
akavuga ati 'Ndihannye; uzamubabarire. LUKA 17: 3-4 


Muri twe dufite gucungurwa binyuze mumaraso ye, kubabarirwa 
ibyaha, ukurikije ubutunzi bwubuntu bwe; Abefeso 1: 7 


Kubabarirana, no kubabarirana, nihagira umuntu utongana 
n'umwe: nk'uko Kristo yakubabariye, namwe murabababarira. 
ABAKOLOSIYA 3:13 


Niba twatuye ibyaha byacu, ni umwizerwa kandi akiranuka 
kutubabarira ibyaha byacu, no kutwezaho gukiranirwa kose. 
1 YOHANA 1: 9 


Kuberako Uwiteka yuzuye impuhwe n'imbabazi, kwihangana, 
n'impuhwe nyinshi, kandi ababarira ibyaha, kandi akiza mugihe 
cy'amakuba. ECCLESIASTICUS 2:11 


Babarira umuturanyi wawe ibyago yakugiriye, bityo ibyaha 
byawe uzababarirwa igihe usenga. Umuntu umwe yanga undi, 
kandi arasaba imbabazi Uwiteka? Nta mpuhwe agirira umuntu, 
umeze nka we: kandi arasaba imbabazi z'ibyaha bye? 
EKLESIASTIKI 28: 2-4 


... Wowe, Mwami, ukurikije ibyiza byawe byinshi wasezeranije 
kwihana no kubabarirwa kubagucumuye: kandi n'imbabazi zawe 
zitagira akagero washyizeho kwihana abanyabyaha, kugira ngo 
bakizwe ... ISENGA RYA MANASSEH 1: 1 


Mukundane bivuye ku mutima; kandi nihagira umuntu 
ugucumura, vugana na we amahoro, kandi mu bugingo bwawe 
ntukabeshye; kandi niba yihannye akatura, mumubabarire. 

Niba kandi atagira isoni kandi akomeje gutsimbarara mu bikorwa 
bye bibi, ndetse umubabarire ubikuye ku mutima, kandi usige 
Imana kwihorera. IKIZAMINI CYA GAD 2: 3, 8 


